





WYDD 
Me o 
Wen y Y db Y 


AN NE, 


SEF 





“MYFYRDOD AR FARWOLAETH, AC &R 


ANOGAETH:I BAWB YSTYRIED EU, * 
DIWEDD. ' 


Cenir ar y dôn Fechan, 





1 Gymry gwiwlon, 'rwy'n eich galw 
I ddwys fyfyrio beth yw marw, 
Â phwy mor sicr yw pawb o honom 
- O'r du ddiwrnod a ddaw arnom. 


2 Y gair “Gan farw byddi farw,” 
Nid oes dihangfa i'w gael rhag hwnw; 
Peth a'n deil:yw dyrnod angau; 
Cofia ddyn pan fo'ch ti falcha. 








2 





3 Pridd ì bridd sydd raid ei roddi, 
Daear wyt ac ynddi pydri, 

Llwch w sal o sylwedd, 
Gwynt egi gwael a gwagedd, 





ŷd, 


Yn dy' ie'nctyd byfryd hafaidd, 
Cofia ddyn a gad ly ífoledd; 

Pan êl dy goríf yn fwyd i bryfaid, 
Pa beih a ddaw o'th unig enaid ? 


a*r 


5 Megys tarth a niwl y boreu 
Neu fel gwas cyflog yw dy ddyddiau, tt 
Neu megys cysgod gwael yn cilio, 
Mae dyddiau dyn yn myned heibio. 


6 Er meddiannu pethau mawrion 
Tai a thir a gwisgoedd gwychion, 
Rhaid eu gadael ryw ddiwrnod 
Â myn'd i bydru yn y beddrod. 


— 


'Tarth diflanedig yn y bore y 
Yw einioes dyn medd gair Jehofah, 

Neu fel blodeuyn gwael yn gwywo, 

Ystyria ddyn pa fodd i'w dreulio. 


8 O'r fath erchyll anystyriaeth 
Sydd wedi dallu'r holl ddynoliaeth 
Nas gallant weled eu sefyllfa 
Yn lle camdreulio'u gwerthfawr oriau. 


Ein doeth Greawdwr a'n Gwaredydd 
A'n dysgo i waeddi megys Dafydd— 


“wo 








10 


Hl 


13 


14 


o 


Wrth ei draed gan waelaidd wylo — 
“Pa beth yw dyn i tì ei gofio ?” 


Fel gwenol gweyâd neu gyflym longau 
Neu gerbyd buan yw dy ddyddiau, 
Rhodio'r wyt ar ddibyn enbyd, 

Edau frau sy'n dal dy fywyd. 


Gwylia hepian, bŷr yw'r einioes, 
Gwel y fan lle'r wyt yn aros, 

Ar geulan amser bron a syrthio 

Er mor ben-uchel 'rwyt yn rbo dio. 


Gwel fynwentydd llawn o feddau 

Y rhai fu gynt mor falch a thithau, 
A gwel fod rbaid i tithau fyned 

I rodio'r ífordd na cheir dyehweliad. 


Cofìo ddyn ti fyddi farw, 

Gwrando weision Dum yn d'alw, 

I droi oddiwrth dy lygredigaeth . 
Rhag myn'd ìi wlad yr ail farwolaeth. 


Cilia'n awr o ffyrddannu wìol, 

Ymofyn heddyw?a noddfa nefol ; 
Pa fodd y rhoddi gwsg ith lygaid 
A llwyr ddinysírio'th unig enaid. 


Gochel rodio ffordd anwiredd 

Ymofyn Grist cyn del. dialedd 

Cais yr Arglwydd it yn Geidwad, 

A ehadw ei ddedddfau deeth bendigaid. 








â 


X 





16 Er mwyn y gŵr fuar Galfaria 
O! cais i'th enaid bach ddiangfa 
Ac na ddi'styra'r hwn fu'n gwaedu 
Ar y croesbren er dy brynu. 


71 Cofia'i goron ddrain echryslon, 
Cofia'r boen a'r gw'radwydd creulon; 
A ddioddefodd Crist o'ì wirfodd 
Er mwyn i ti gael teyrnas nefoedd. , , 


18 Cofia'i chwys.yn ddafnau gwaedlyd U .Â 
Fel y galloch di gael gwynfyd, “SŴ 
Cofia'i farw dan yr hoelion i 
Ar ben y mynydd rhwng y lladron. 


]9 Coíia'i Dad yn gwgu arno, 
Cofia haul y nef yn duo, 
Cofia ffynon goch Calfaria, 
A llef ar Dduw am olchi'th feiau. 


20 Dywaid, Pechais, Arglwydd cyfiawn, 4 
Derbyn fi fel mab afradlon, 
Dod imi ran yn ngwledd dy gariad, Î 
Ac yn dy fynwes cadwf” enaid. 


* * & 
RicHARD W 1i1u1Aus a'i cânt 


DIWEDD. ] 


Y Painfen, Argraffydd, Gwrecsam. 


J 


A 
S MA CM. "1 


ê & 


2 HU Ì 





